AM Ŷ 


Pancn£oie. PAVID MORGANS, 


Gasinidod yr Efengyl yn 
YSGARDAWE, 
FFALD-Y-BRENIN, A'R GWERNOGE ; 

Yr hwn a ymadawodd o'r Byd hwn y 19fed o Fawrth, 
YN Y RLWYDDYN 1810. 

A GŶFANSUDDWYD 
Gax HENRY THOMAS. 

— —— 
CAERFYRDDIN: 


ARGRAFFWYB GAN J. RVAN9:— 1870. 








COFFADWRIAETH, &c- “Yb 


| uu O nm 


1 WRANDEWCH ar fy ngalar,. 
Ond trist yw fy nghŵyn; 
Waith angeu a'm 'speiliodd, 
Ac arna'i mae'n dwyn, 
Rhyw lawer o ffryndiau, , 
A gollais i'n a ; 
: Waith angeu sy'n swayo 6 
Âr fôr ac ar dir. 9 


2 Gan hyny rwy'n deffro, 
Mi dawais yn hir, 
Dysgwyliais rai misoedd 
Am far'nod m wir; 
Acnawr rwy'n dihuno, 
I ganu felhyn, 

Gan ddangos fy ngofid, 
Yn sobr a synn. 


3 Mewn hiraeth a goíid, 
'Rwy'n canu dan gur, 
Waith colli hen gyfaill, 

Ie, cyfaill yn wir; 

Cyfaill oedd anwyl, 

Tra mwynaidd a llon, 
Waith colli'r fath Gristion, 
Rwy'n glafedd fy mron. 


4 Wrth weled hir dewi, 
Fy ngoíid oedd fawr ; 
? Does neb a'm dyddana, 
: Mewn adfyd. MS 
Hen gyfaill o'r mwyna, 
A gollais yn wir, 











EIRA A'R 


3 


Dihangodd o'i ofid, 
P'r bywyd yn glir, 


5 Fy nghyfaill sy'n gorwedd 


Mewn beddrod yn awr, 
| A'i deulu'n galaru, 
i O fychani fawr; 

A Seion sy'n griddfan, 

'Waith colli'r un mwyn; 

A'm calon laith innau 

Yn glafedd ei chwyn. 


,6 Ac Eglwys Gwernoge 


Sy'n glafedd ei gwawr, 
Waith colli'r gweinidog, 
Mae'n glwyfus yn awr; 
A phobl Ysgardawe, 


Ffald-y-brenin o'r brony 


Waith huno'r gweinidog, 
A'i guddio dan don. 


7 Mae colled ei deulu 


k 


' Mewn adfyd heb friw. 


" A'i dylwyth yn fawr, 

A cholled ^'r eglwysi 
Yn rhyfedd yn awr: 
Ond hyn yw eu cysur, 
Mae'r Iesu yn fyw, 
Yn ddiogel fe'u ceidw 


$ Gweddied 'r eglwysi 





Ymddifaid o hyd, 
Yn ddyfal ar Iesu, 

_ Cynhaliwr y byd, 
Ar iddynt gael etto 
Rai d'rawo eu fro, 
Fo'n ddoniol a duwiol, 
San€teiddiol eu co'. 
A? 








U 


9 A chwithau'i gydmares 
Fi fywyd ef gynt, 

O pwyswch ar lesu, 
Fel priod a ffrynd ; 

Efe ydyw'r priod, 

A'r cyfaill a dâl 

Rhoi arno eich goglyd, 
Fe'ch portha chwi'n ha'l. 


10 Er marw'ch mwyn briod 
Naturiol yn awr, 

Na wylwch heb obaith, 

I ddigio'r Duw mawr 

Efe a'i cy ttnecodd 

O'i gystudd a'i boen, 

I entrych gogoniant, 

Er moliant i'r Oen. 


11 A chwithau'i blant anwyl, 
Chwi goll*soch eich tad, 

Un tyner a ch'ruaidd, 

Un llariaidd difrad ; 

Fe'ch magodd chwi'n lan-wedd, 
Fe'ch helpiodd chwifyw; 
Rhowch ddiolch am dano 

I'r Arglwydd eich Duw. 


12 O cofiwch mai'r Arglwydd 
A'i rhoddodd i chwi, 

Ac a'i cymmerodd, 

Heb ofyn i ni; 

Efe a'i cystuddiodd 

Ac a laesodd ei boen, 

Efe a'i cymerodd 

I gwmp'ni yr Oen, 


13 Ni welir mo hono 


Yn y Doleu na'r Pant, 















î 
î 
â 
- 
4 
Â 


4 


$ 





5 
Gadawodd ef rhei'ny 


I'w briod a'i blant; 

A theulu "Berceiliog 
Na wylwch ddim mwy, 
Fe ddarfu ei ddolur, 
Fe wellwyd ei glwy”. 


14 A chwithau'i fam anwyl, 


Dihangodd o'ch bla'n, 
Trwy'r arw Iorddonen, 

I Gaersalem lân ; 
Ar fyrder daw'r angeu 
Ie'n hol ninnau gyd; 

O byddwn yn barod, 
Ni's gwyddom pwy bryd, 


15 O'i anwyl fwyn briod, 


A'i dylwyth i gyd, 
Chwi gollsoch ffrynd anwy] 
Ffrynd mwynaidd ei fryd : 
Ond etto mae'r lesu 

Yn d'wedyd yn awr, 

Na byddwch ymddifaid: 
Tra bo'ch ar y llawr, : 


7 


16 Yn nghanol gofidiau 


O ddyfroedd a thân, 

Ni wywa'ch calonau 

Tra'r Arglwydd o'ch bla'n 
Er colli'r ffrynd goreu 

O ddynion i gyd, 


' Mae'r Iesu ei hunan 


Yn ddigon o hyd. 


.17 Un hawddgar, un diddig, 


Oedd Morgans o hyd, 
Un diwyd, un doniol, 
Un duwiol ei fryd, 





Gweinidog defnyddiol, 
' Rhagorol oedd ef, 

Yn gywir fe gerddodd, 

Nes myned i'r nef. 


18 Un ugain o flwyddau 
Yn weinidog y bu, 
Heb arno un cwmwl 
Ddystawodd ei gri ; 
Ond Iesu a'i daliodd 
Heb lithro i lawr, 

Fe gadwodd ei lwybr 
Yn hardd-deg ei wawr. 


19 Un hyddysg o'r 'sgrythyr 
Yn gyson oedd ef, 
Yn hynod fe 'sponiai 
Lân eiriau y nef ; 
Arddelwyd e'n hynod 
Gan Dduw Ysbryd Glân, 
1 attal rhai geiniau 
Rhag myned i'r tân. 


20 Yn hynod fe'i llonwyd 
A llwyddiant yn llawn, 
Yn mhlith ei eglwysi 
Gan amlder eu dawn ; 
Fe godwyd pregethwyr, 
Do, amryw yn wir, 

O ddynion go ddoniol, 
Defnyddiol bo'r gwyr. 


21 Gan bobl eì ofal 
Fe godwyd i'r lan, 
Do, ddeg o bregethwyr, 
Nideiddilagwan; 
Yn wrol b'o rhei'ny, 
I gario o hyd 





Efengyl yr Iesu. 
Yn iachus i'r byd. 


492 A chanddo ce's innau 
Gynghorion go dda, 
I adael pob tegan, 
A phechod, a phla, 
A pheidio anghofio 
Yr Arglwyddna/i dŷ; 
Yn hynod o gywir 
Cynghorodd ev” íì. 


23 Bu amryw o fisoedd 
Mewn cystudd tra mawr, 
Dyoddefodd e'r cwbwl: 
Yn addfwyn ei wawr, Mo 
O hynod mor dawel 
A diddig oedd e', 
Bob amser i'w briod, 
Heb ofid na phle, 


24 Yn gadarn fe gredai 
Addewid ei Dduw, 
.Naroddai?fe fynu 
O'i bobl mewn briw, 
le, hyny fe dd'wedodd, 
Mi clywais e'n glir, 
Yn bostio'r addewid, 
'Rwy'n d'wedyd y gwir. 


95 Dau ugain a phymtheg, 
A blwyddyn yn fwy, 
Oedd oedran y Morgans, 
Pan ddarfu ei glwy” ; 
Ac oed ein Iachawdwr, 
Oedd deunaw cant lawn, 
A deng mlwydd yn rhagor, 
Nol ^r hanes a gawn. 





8 


26 Ei gorph ef agladdwyd 
Mewn beddrod yn brudd; 
Yn mynwent Llan?bydder; 
I ymgymmysg â'r pridd, 
Nes delo'r Duw cyfiawn: 
I'w godi i'r lan, 

Pryd hyny bydd Morgans! 
Heb ddolur 'n un mam. 


97 Ei enaid a hedodd, 
Dihangodd o'i boen, 

” Mae'n hwylus, 'rwy'n crêdu, 
Yn clodfori'r Oen;: 
Gobeithio cawn ninnau 
Fyn'd ato ryw bryd,. 

I fythol gyd-foli 
Iachawdwr y byd. 





98 Ffarwela dros ronyìi, 
Ti gefaist y bla'n 
Ar lawer sy'n canlyn: 
Trwy ddyfroedd a thân: 
Ar fyrder dof finnau, 
Trwy gymmorth fy Nuwy 
Er meithed yw'r anial, 
Ie,atatifyw. 


9 A hynod mor felus' 
Yw medwl yn awr, 

' 'Ca'r seintiau gyd-gwrddyd 
Yn gryno ryw awr, 
Heb neb o'r rhai gwana? 
Yn eisiau pryd hyn, 
O hyfryd gymmanfa! 
Ca'i nhelyn yn dynn 


BIWEDD. 





